WikipediA 


Buhay 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Iminungkahing pag-isahin ang [[::Bagay na buhay\Bagay na 
buhay]] sa artikulo o bahaging ito. (pag-usapan) 


Iminungkahing pag-isahin ang [[::Bagay na walang buhay\Bagay 
na walang buhay]] sa artikulo o bahaging ito. (pag-usapan) 


Para sa Ibang gamit, tlngnan ang Buhay (paglilinaw). 


Ang buhay ay isang kalagayan na binubukod ang 
organismo o bagay na may buhay mula sa inorganikong 
mga bagay, i.e. walang-buhay, at patay na mga organismo, 
na nakikilala sa pamamagitan ng paglago sa pamamagitan 
ng metabolismo, reproduksiyon, at ang kakayahang 
makibagay (adaptasyon) sa kanilang kapaligiran na 
nagmumula sa loob. Ang pag-aaral sa mga organismong 
buhay ay ang biyolohiya. 


Mga nilalaman 

Kahulugan 

Buhay sa labas ng mundo 
Tingnan din 
Mga sanggunian 


Kahulugan 


Walang tunay na napatunayan na kahulugan ang salitang 
buhay ; maraming kahulugan ang mga siyentipiko para sa 
salitang ito dahil nakakalito para sa mga siyentipiko kung 
bibigyan ito ng tahasang kahuluganJ 1 



Buhay sa isang mabatong tuktok 

Klasipikasyong pang-agham 
(walang ranggo): Buhay ( Biota ) 

Mga dominyo at kaharian 


■ Buhay sa Daigdig ( Gaeabionta ) 

■ Nanobes ? 

■ Aeytota** 7 

■ Cytota 

■ Baeteria* 


Buhay sa labas ng mundo 


Ang Daigdig ang nag-iisang planetang may buhay sa 
Kalawakan. Pero, sa Teoriyang Drake, nagkaroon ng 
pagtataya sa kung paano magkakaroon ng buhay sa ibang 
planeta; ang mga siyentipiko ay tutol dito subalit ang 
teoriyang ito ay ginawa upang malaman ang probabilidad 
ng buhay sa ibang planeta. Ang teoriya-ekwasyon ni Drake 


■ Neomura 

■ Arehaea 

■ Eukaryota 

■ Bikonta 

■ Apusozoa 

■ Rhizaria 































ay nagsasabing ang buhay ay tumataas ng madalas o 
madalang. Si Drake mismo ang nagtaya kung gaano karami 
ang mga sibilisasyon sa ating galaksiya, at kung paanong 
maaaring makipag-ugnayan ang mga tao sa mga ito. 

Tingnan din 

■ Kamatayan 


Mga sanggunian 


1. Detining Life :: Astrobiology Magazine - earth 

seienee - evolution distribution Origin of life 

universe - life beyond :: Astrobiology is study of 

earth seienee evolution distribution Origin of life in 

universe terrestrial (http://www.astrobio.net/news/ar 

ticle226) 

2. Detining Life, Explaining Emergenee (http://www.nb 

i.dk/~emmeche/cePubl/97e. defLife.v3f.html) 


■ Excavata 

■ Arehaeplastida 

■ Rhodophyta 

■ Glaueophyta 

■ Plantae 

■ Heterokontophyta 

■ HajDtophyta 

■ Oryptophyta 

■ Alveolata 
■ Unikonta 

■ Amoebozoa 

■ Opisthokonta 

■ Choanozoa 

■ Fungi 

■ Animalia 

■ Buhay sa labas ng Daigdig o 
Extraterrestrial life ( hypothetieal ) 



Ang lathalaing ito na tungkol sa Agham ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa 


pagpapalawig (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Buhay&action=edit) nito. 


■ Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao” (http://tl.kingdomsalvation.org/god-is-the-source-of-m 

ans-life-classic-words.html) 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Buhay&oldid=1627762" 


Huling pagbabago: 01:51,15 Marso 2018. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 



































